' HANES ALARUS 


AM Y 


DYCHRYI LLŶ ) 


MHWLL PENYGRAIG, 


CWM RHONDDA, 


Boreu Dydd Sul. lonawr 27ain, 1884, pan gafodd 
pedwar-ar-ddeg o Weithwyr eu lladd. 


A Y A 


j 


Prydnawn dydd Sul, aeth parti o ymchwilwyr i lawr. 
pwll, ond effeithiodd y damp mor drwm arnynt, fel y svrthio 
tri ohonynt yn ddideimlad, a chollasant eu bywydau. íf 
odd y lleill i ddîanc, ond lled gyfyng y bu arnynt. Enwau 
gweithwyr anffodus oeddynt yn y pwll ar adeg y danchwa 
Oliver Jones, 99 mlwydd oed, gwraig a'thri o blant, 046r 
'Thomas Davies (“ Double Power” '), contracior; Janies Seyilh 
50 oed, swraiv a dau oblant, ostler ;. William w Hliams, tanwri 
Frederick Nngent, 45 oed, naw o blant—chwech yn ymddi 
arno am eu bara chaws,. astÌer ; John Bscott, 27 oed, dym s 
ostler; Solomon Edwards, 42 oed, gwraig a “saith o blant, prif. 
osilen ; John Haycock, 52 oed, gwraig ac wyth o blaut; Jdhn. 
Haycock, mab y blaenorol; John Price, 44 ped, gwraig a thrio 
blant, tanwr; David Jones, DD oed, gwraig ac wyth o blant, 
tanwr. Yr ymchwilwyr â gollasant eu hywydau' oeddynt — 
'Thomas _ITewis (ir oruchwyliwr y pwll), Edward Watkins 
(“ Ned Adare Inn 9); & Mr. Daniel Thomas, perchenog Gloia y. 
l)dipas. Darfu i'r olaf gael eì anrhegu â medal aur am o ym 
ddygiad dewi ac O'N ar achlysur trychineb Tynewydd 


WY AW DN I'N 


yj OR fynych y dygir newyddion 
lb Syn Gwneuthur bob calon yn bd 
NAU a dirfawr golledion, 


Led a am Ni nt bab dydd ; 


a ob 








2 





Yr Angeu yn rhanu teuluoedd, 
A gosod ugeiniau dan gur, b 
A lleisiau'r amddifaid a'r gweddwon 
Yn peri rhyw brudd-der trwy'r tir. a, 


Penygraig, yn Nghwm mawr y Rhondda, 
Sydd eto yn wylo yn gry' 

Am rheiny o'i meibion a laddwyd 
Yn nyfnder yr hen lofa ddu ; 

Y gwyr yn ymadael a'u gwragedd — 

tadau'n rhoi ffarwel i'r plant, 

A brodyr a garent eu gilydd ŴY 

Gymerwyd o'r bywyd i'r pant mp 


a a a 


Nos Sadwrn, y chwechfed-ar-ugain 
O Ionawr, yn hwyr yn y dydd, Ud 
Aeth un-dyn-ar ddeg lawr ìi weithio, 
Heb feddwl am angeu na'r bedd ; 
Ond gyda'r wawr—dyna'r ergyd! 
A glwyfodd galonau pob gradd, 
Ar foment heb eiliad o rybudd 
'Hwy gawsant eu llosgi a'u lladd. 


Fe redai y gwragedd mewn dychryn 
I edrych a welant eu gwŷr, 
A'r mamau mewn lludded ac ofn, 
A geisient eu meibion yn wir ; 
O bell ae o agos y casgla 
Y glowyr mewn lluoedd yn awr, 
Cynygient eu gwaith a'u bywydau— 


dy o 


Ni 'styrient 'run perygl yn fawr! y 
A'r dewr baniel Thomas mor enwog, ' 

Un ffyddlon y bu ef erioed, o 
I helpu y rhai mewn eyfyngder, ^ 

sy'nisela gwael iawn eu nôd ;. 5. 


I mewn mysg ewympiadau a uwyon, 
' Anturiodd heb feddwl am fraw, 


a y. 
Sw Ï wm ŵ 
ŵr î 










Mm ge 





Ne a 


9 


Ond collodd ei fywyd oedd werthfawr, 
With estyn i eraill help llaw. 


TT. Lewis, ac hefyd E Morgan 
A íuont yn ffyddlon a dewr, 
Ond yn y tywyllwch a nwyon, 
Hwy goll'sant eu bywyd yn siwr; 
Gobeithiwn na choller ychwaneg 
Fywydau mor werthfawr a drud, 
a chodir y cyrff oll i fyny, 
A'u claddu heb golli fawr pryd. 


Mae'r weddw yn wylo ac ochain, 
A'r plentyn yn llefain am dad, 
A r fam wedi colli ei bachgen, 
Yn cwyno'n alarus trwy'r wlad; 
Perth'nasau mewn blinder a thrallod, 
Am golli'u cydnabod teg wedd, 
A'r ardal i gyd yn ei galar 
am roddi y dynion mewn bedd. 


Y plant ânt i'r drws yn y cyfnos 
I ddysgwyl dyfodiad eu tad, 
Ond nid ydyw ei gerddediad 
Iw meddwl yn roddi mwynhad ; 
Mae canfod eu hagwedd druenus, 
A'n gwnaent yn alarus i gyd, 
Eu prif ffrynd sydd wedi eu gadael 
A hwythau heb gâr yn y byd. 


Fe drowd eu haneddau cysurus 
Yn llwm a thruenus eu gwedd, 
Yn lle bod yn llanw y cornel, 
'Does dim ond eu hebrwng i'r bedd ; 
Lle gynt y preswyliai gorfoledd, 
Yn awr y mae ochain a gwae, 
Y gadair yn wag oì pherchenog, 
A drysau pob anedd yn nghau. 





4 


A SORROWFUL LAMENT 


For the 14 unfortunate men who lost their lives by 
the terrible explosion which occurred at Penygraig 
Oolliery, Rhondda Valley, on Sunday morning. - 
January 27th, 1884. 





ces: "Mn s 


OW great is the weeping and sorrow. 
' Now heard in the zreab Rhondda Vale! 
' How sorrowful is the loud weeping, 
0. And many a pitiful tale! 
For homes have been darkened and emptied, 
And mournful are made by one blow, la 
U The friends of so many a household, 
o By Death have been laid now so Jon. 


uw 


'T was early on Sunday morning, 
A. dreadful noise loudly was heard, 

Al knew that it was an explosion, 
And many werê dead it was íeared ; 

The wives and the mothers, and daughters, 
Guick to the pit's mouth made way, 

And there they stood weeping and wailing, 
And waiting all through the droad day. 


í 


How many a home ìs now empty 
Which once was se happy and bright? 
How empty the chair in the corner ?— 
Now vanished that once happy sight ? 
The widows and orphans are weeping, 
Their desolate state to behold, 
And those they loved one time so dearly, 
' Are now lying so dead and cold ! 





- 


—_—————_— a 
— 3. a < - Y 


a — i — be 


Brave Daniel Thomas he ventured, 
And into the pit did he go, 
While other brave men then there with him, 
But Death so soon laid them low ! 
We hope they will soon be recovered, 
And alse the other poor men, 
| Their bodies be broucht to the su YrSaCe, 
o En carefully buried them then. 


Xx 
So 





